Gougle 



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthe files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 



Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/ 



Digitized by Google 



Digitized by Google 



ENGLYNION 

AB 

FRAD Y POWDR GWN, 

TESTYN 

BISTEDDPOD LLAN-COLLEN, 

TACHWEDD Y PUMMED, YN Y FLWYDDYN 1823. 
W V* 

GAN AMRYWIOL AWDWYR. 
«3 ® 

GẄTN DOD-WRYF : 

TREFRIW, 

AtWRAFFEDlG GAN JOHN JONES, TROS 
r Y CYHOEDDWYR^ 



1823. 



utV<c-> 




At Y DARLLENYDD. 

TRWY annogaeth amryw Foneddigion a Beirdd, yn 
enwedig y Parch. R. B. Clo&GH, Corwen, ac enwag 
Lywyddion yr Eùteddfod, sef Godfret Llotd, 
Yswain, Llan-Collen fechan 9 a John Wtnnb, Ysw. 9 
Ofyn Ceiriog, y rhai a fuant yn gefnogwyr ffyddlon 
i V achos, yr ydym yn gosod y Cyfansoddiadau eanèynol 
ger gwyddy Cÿŷredm, y rhai a neitttuwyd felpigmn 
oV hyn a anfonwyd ptom. Ygwaith a farnwyd yn 
fwyaf gorchestol oedd cür enw ' Tydain, 9 wrtho,yrhwn 
a arddelwyd gan William Edwards, Ysgeifiog. 
Am Englynion Robjebt Owbn, oDafydd Jones, 
nid ydoedd yn oddefol eu rhoddi yn yr ymrysonfa am 
y gwobr, o herwydd eu bod hwy yn olygwyr ar y 
gwûith. 

Y CYHOEDDWYR. 



v ENGLYNION, 

AB 

TESTYN EISTEDDFOD LLANGOLLEN, TAGHWEDD 
Y PUMMBD, ld23. 
Oan fnilîam Edwárds* Yêgeifiog. 



(J^YLWAF ar acho&wylo, a mynych 

Çj) Ce's fy mhoeni ganddo; 

Coffâd am frád yn y fro, 

Sy rwyg er amser íago. 

Etto er cofio 'r cyfan — llawea* 
011 ynwyf mae f anian, 
Gael dull eu gwaelod allan, 
Cyn i'w twylf gael cynneu tân* 

% Ni bu büdd i Babyddion, — o achos 
Dichell *Percy greulon ; 
Ni chai drygiog fradog fron, 
Wyro gwr Aer y goron. 

Dyfais o falais wyw filain, — na bu 
Un o'i bath yn Llundain ; 
Ac na fid cur, tra mur main. 
Naws brâd yn Ynys Brydain. 
# 

D'aì i'r goleuni 'r drwg alanas — hwn, 
A bynod o'r atgas, 
Ac amcan, yn gyfan gâs, 
Bradwriaeth, bwríad diras. 

• Entc un oV bradwyr. 



Ni weinyddai un o naddynt- — gysur, » 
O gaswaith cynghorfyni; 
Ys oedd Sudaas yà g&s çjnt, 
Mor gás a Suddas oeddynt. 

Di sôn dan dý y Senedd* — bwriadwyd 
Y bradwaith mawr rhyfedd, 
' Gan Gòr, drwy gpgor drwg wedd, 
Drwg herwyr di Ŵigaredd. A 

Seler oedd îs lawr iddo,— - eú cidys 
Oedd yn cadw yno, 
Drwy glud, gŵn bowdr a glo," ' \ 
Yn eu dull hyn i dwylla. 

Bwriad dyrys bradorion, — a fferÿll 
Gwaeth na Pharaoh greulon, 
Gael Uaddiad, a braŵiad bron, 
Llwyrach na Chyllill hiriôl!.. 

Ha! er llunio rhoi Y*LIwynog — aiösol, 
Efo 'i lusern fradog, 
Profai hon yn greulon greg 
l'r rhai'ny oedd yn rhannog. 

Bradwyd a brathwyd Brython,— trwy orchwyl * 
Tra erchyll y Saeson ; 
A thra dwys y weithred hon, ^ 
Er gwyro Gŵr y Goron. 

By th ar eu hôl bathau y rhlai , n-— tíá b'ò 
Yn y byd mor fìlain : — 
Saeson fry a'r Cymry cain 
Fo'n llawndeg fyw yn Llundain. 

r , IYDÄIN. 

• Fo*v, yr hwn a ddarparwyd i danio. 



i 



Digitized by Google 



5 

ERAILL, 

Gan Huw Jones, Caertteon^ (Erfyl.) 



(^jlAMAS Frenin, pan siome4d-^-Baby ddion , 
1^} Heb «u boddio tywfbdd, 

Eu du wenwyn a dýnodd 

Arao, eu gwg drwg a óWdd. 

A diafol a'u Uanwai â dyfab — hyll 
Ddicbellion a malaia; 
Ufferaol a gwydiol gais, 
, O amgylob aent a'u hymgais. • 

Lliínien' waith (digllon iawn wedd) — frâd ercbyll, 
Frŵcrorchwyl echrysedd; 
Gwneud pen am deyrn a senedd 
Mewn mynyd o'r byd i-r bedd! 

Catesbi mewn asbri ysbryd,- — heb arswyd 
I B&ersi 'r un gyngyd, 
Hagrfodd! ddadguddiodd i gyd 
Ei gynllun daroganltyd. 

Winter a'i hyfder mawr rfaiydd, — a Garnet 
Ag ìrnaws hefelydd t 
A Guy Ffawkes o'r un gau fiydd, 
Yn gwlwra-efc 'u gilydd. 

Yr oedd llon'd Temond o'r tan — ae wy th-deg . 
Dan gaethder 'r *a anian, 
AníFodus o'r un fiwdan, 
Ynddo o ayd y n ddíwahàn. 

Eu cynllun (gwrthun y gw.aith>— oe4d chwythu 
Fodd chwithig ar unwaith, . , 
Y senedd — onid syn-waith ! 
A gwn-hrch — mae'n drweh y draith»! 



Digi 



tized byGcÖgle 



Cloddient, amcanent gael çell — yn union 
O dan y s^nedd-gell, 
Ddirgef ëang ddaear-gell,* , , 
Mewn gobaith o wneud gwaith gwell. 

Hylosgionf hagrion mewn egrwch— ^-dygent, 
A dìgon ö fflam-rwch ;J 
Chẁe Baril, heb gynniiwcb, " ' 

Roent chwe gwa\th— •--'nid llaith eu Uwch. 

r 

Cydsyniwyd cadw y senedd — »yma 
Y pummed o Dachwedd; 
Hwn fu'r dwthwn odiaethwedd « . 
Bwriadid rhwygid yr hedd ! . . .. ; 



Cyn d'ai i ben y dydd enwyd, — -y Brâd m 
Yn. brydlawn ddadguddiwyd, 
A'i deura oil fe'u daliwyd; 
£u hunain d'ai 'r fhai'n i'r rhwyd! 

Y cas-beth ga'dd wobr cosbàwl; — *hen Babiaid 
Gaent bawb eu cosb haeddawl; 
Senedd dang' fu ddiangaw); 
Digonmýg — Duw ga' ein mawl ! ap padarn. 



* , ERAILL, 
Gan John Joné*, LlanfyHin. 

YNFIGEN, fel Caim faga-~un annuw 
' Pan yn ei orweddfa, 
Pryd troeto iawl, duwiawl da> 
Cais ddyfais i'w gas ddifa, 



Y Papistiaid, haid di hedd— -a lanwyd 
O elynawl gasedd 
At hen Frgdain gain ei gwedd 
Meddylient am dehaledd. 

i/ 

*Cellar. j Conbustiblet. JPowder. 



Digitized by Google 

t ■*■«■■- 



7 

Rhai dall, mall, mŵth, glŵth, rẃth o ryw---gwaedryd 
A gwydlawn fu'r cyfryw; 
Odiaeth ryfeÜdod ydyw 
Byth in> fod eu bath yn ryw! 

Gwnaent ddewis du-fis,' di-dyfiad,— íTachwedd 
Er techu eu Çydfrad; 
Mis tywyll, mam, garw, girad; , 
TywyUach, biyntach eu Bäad! 

Chwythu Senedd, chwith waaanaethî— geisient 
Ä gosod Pabyédiaeth; 
Di noddi Duwtnÿẁtìamh ỳ 
A dwyn y gwyr dan iau gaeth. 

Tra/r óedd angau brau mewn bry» — aH ogwydd 
Atlago aV DdeU-lŷs, 
, Brawdgarwch fflwch, bTì hoff Ìys, 
Ar unwaith gadwafr Yny*. 

Ail i Haman hwylio ymaith— — fawsant 
Ac ysig flin driniaeth; 
Yn lle elwch— -hyll alaeth 
Yrun ddydd," i'w rhan a ddaeth. 

4 

Och! och! fràd, an fâd ei fodd, — a dychryn 
Yw dechreu ei adrodd! 
Pa ffyddlon fron, na frwyniodd? 
Awoh, a ffriw, pwy ua chyffrôdd? 

Syn arw, ae gwyr syHWjrrol,— -clau, astud, 
A'u clustiau 'n ferwinol ! 
A phob merch twyn a sercbol, 
Gwyllt ae hi a'i gwallt o'i hoL 

Helbul oedd trwy wlad Albion, — a dyrnu, 

A darniaw 'r Bradÿddion, 
x Brathu, cleddu coluddion, s 
A rhwygaw, a briwiaẃ* bron; 



-Digitized by Google 



Nid tyrau, bariau, na bylit,— a'u rhwystrent» 
Na rhestrawg wvr gwaed-wyllt, 
Na gerwin gad-feírch gorwyBt, t , 
Na thyna gâd, na thán gwyllt 

M ü aphunuoLwydd rhwydd, pan tu brad rJ*ai'n,--oedd 
Ein Budd, a deg triugain: ; ' 

Na ddelo, medd Cyntro &ht, 
Y fath Frad tyth i Fiydain. 



ERAIIA, 
ŵw Edward Jone*, Corwen. 

TTr\RAD y powdr gŵn hwn sy heao, — -weíthred 
^gj Uthr ìawn idd ei chofìo; 

Bwrn Pabyddiom drawgion dro, 

Dygas at ddeiliaíd Iago. 

Amcaniad mwya' cynnen— -fu erioed . 
Ar frodir gwlad Prudwen; 
E fagwyd gan gyûflgen, 
Ddu oerfawr swydd, dcBrfawr sen, 

Erchylrgai» ddyfeis heB ddífaw^— yêoedd 
Adwyth tra annyiurwi; 
Gythreulîg hyltig faollawl, 
Uen oedd ddu yn Hawn o édiowl, 

Bwriad mwy anlad mi wn y — ni.welwyd } 
Y n nwyîaw plant amnwn'; 
Eilchwaith i Dduw diolchwn, 
Yn hael am ragâaenu hwn. 

Tybiaf y gwelaf eu gwaith, — yn hwyliaw 
Eu herynt anmherrYaith; 
Brys yrru eu brâs oerwaìth, 
Er gorphen dyben y daith. 



Cfigitiied by 



Dywedent mewn mcJd* didawL, — *ìa ctonl ' 
Deuwch oll yn wráwl; 
Deddyw y nos diweddwn hawl 

Y Brenhin â'i wýr breiniawl. 

Awn y'mlaen gyd a'n Blaen*r> — íarth ewmog, 
A thaniwn yjpyíor; 
A'u rauriau ant fel marwar, 
Amen, i eigion y mòr. V* 

Rhown ddychrỳn mewn hryn a bro>- — gryf faSdau 
Ar grefyddwyr Seilo; 
O erfawr drais ar fyr dro, 
Rhwygwn deyrngadaîr Iago. 

Arafwch ormeswyr hyfion, — -mae «n 
Mwy enwog na dynion ; 
A'i gaer b gylch y Gobon, 
A gwir hawl, na r s dryger hon. 

Rhywiog lonwech ragluniaéth,----ddewr Faftou, 
Ddir fýn ei rheolaeth; , fc 

Ni's gwelir un naws galaeth, 
O'ch bwriad cudd a"ch brad caeth, 
4 

Y dwyH a gafwÿd aüan — trwy gariad 
Tra gwiwrwydd dy n eirian ; 
Teg y gwaredai rhag tan, 

Y Senedd, hynaws ahian, 

Duw Ior a gadwo y r goron, — rhag hydwyÄl 
Rwygiadau PabyddUm; 
Gras, hedd, iechÿd, Uawnfyd llon, 
Tyrred i'n Brenhin tiriott. 

Glan Afon. 

n 



Digiti^ed by Google 



10 

ERAILL, 
' Om* J%on%a* Edwards, Corwen. t 

• 

TÄ^ABŸDÔION, aerwon, orwyllt,— a lunient 
I lènwi eu drygwylit; 
Bchrydus gwydus gwaedwyllt, 
Brwd aidd amcanu Brad wylltî 

Creulonedd, garédd, gorwyllt,-~»cynddeiriog, 
Moltrynog mileinwyllt; N 
IV Seneddwgr — sann aiddwyllt; 
Çbwithig wedd a chwythu gwyllt! 

Cry' lunient eu creulonedd — yn sydyn, 
Rhes, adwyth ddialedd. 
Dadymchweliad i had hedd 
Xtíchwkh, pummed o Dachwedd! 

I'r Brùnin yr íor breiniawl, .Swyddogion 

Sedd tagoy a'u rheawl, 
Diwygwyr, doethwyr dethawl; 
Twrw a hynt tori eu hawl! 

Mewn tyb aruthr, uthr, athrist, sail fanan 

Sylfaenu cred Papist! 
Enffhraff o wir nod anghrist, 
Diddymu ffydd crefýdd Crist ü! 

Och! ammeg eu tyb chwimwth, aruthrawl, v 

Orchíygawl erch fygwth, 
Rhoddi hollt a bollt i'w bwth, 
Ddwys ammod, yn ddisymwth! 

Offeryn sydyn osodwyd, erchyll, 

l'r gorchwyi anhyfryd; 

^Gŵyth rhyfedd, gau, uthr hefyd, 

Llwyn owaeyn llawn o wyd! ) 



Digitized by Google 



11 

Barilau, mewn byr alwad,— o hyhr 
. (Bolwst ganlyniad) 
ÍJnarbymtheg— (breg rV brad) 
Ar hugain , i wneud rhwygîadl 

Mynu llith gwyd — rhi^h ^waed rhwydd — y Cymun 
Cu anunod sancteiddrwydd, 
A gwneuthur sail gwvn uthrswydd, 
I olrain diogelrwyddf 

£r llwon hyllion hollawl,— —ev+gysẁi%gr — - 
(O ! gostrel annuwiawl) 
Eginodd hedd gwedd a gwawl, 
Cyhoeddiant nwyfiant nefawl; 

Gwybodaet^ helaeth, hylon, tra gorwych, 

Trugaredd Ior cyfion, 
Rhoi amiygiad brad eu bron 
I'r golau eu dirgelion. 

Rbown helaeth i'r Ion hylwydd,— T-mawryddig 
Am roddi amlygrwydd, 
Ogoniant, rhyglyddiant rhwydd* 

Wirglod, ám byth *'r Arglwydd. 

Arfona. 



ERAILL, 

Gan John Thomas, gynl o Benỳjfbrdd wèìi. 



ÖF am drais, malais milain, Pabistiaid* 

Pawb ystyr eu hadsàin; 
Cynnwr hyÜ amcanai 'r rhai'n, 
Naws l>rad i Ynys Brydain. 

Y senedd oedd ddwys tmion— i 'mroddi 
Am ryddid Çrist'nogion ; 
Jloedd Iago am hwylio hon, 
Nid boddio ben Babyddion. 




Hwythau a hwyfitè '« heiaeíh — »ûyd awchtls 
Tradyctìu 'r Uywodraeth;— 
Cadw Brydain gÿwram yti gaeth, 
A'i boddi «ìewn Pabyddiaeth. 

Unent, ymlu^wntii Lo«gi,— --{bu'n sýn) 
Senedd yr Arglwyddi; 
Mewn seler, oft ẃy wder hi 9 
Dyníon roent ffiamlwcb dani. ~ • 



Neu i gadw dan fîagodau. 

Aeth Guy Ffawke$, al waith gau ffol,— i'w tanio 
Y tynai 'n egnîpl; 
Er dyfais Pabj na'r dáafol, 
Dwylaw Nàf a'i daliai 'a oL 

Cycbwynodd, heb*çUte na chanwyH,-^-níd chwaith 
Nod chwithig a byrbwyll, 
'N dawel, a'i hmern dywyll, " 
Dan fantell, dichelio dwyll. 

Golosgflwch* nodwch nwydau y lleidryn* 

A lledr am ei goesau; 

Yn ei lawgoll* nen gell gau, 

'Run ffunud dân-reífynau, f 

Yn wir, os cofir y cyfan, callestr, 

Gwail astrus ddrwg aiucan, 
Ac wrth lin neu din y dynan. 
'Roedd dur tew t daro tân. 

Cyu tàn y daran' dpji i'r eigion , 

A rhwygo 'r Arglwyddi, 
, Guy ddaJiwyd, nodwyd t ni, 




Rhoent bylor, di dòr dyrau, — -heb oedi, 
Bedwar naw o f rilau 
I gyd mewn cell gwedi eu cau, 



Ac rhagòr ga'dd eu orogi. 



• Tindcr boaç. 



fjfdtches. • 



— Br^itized byCrOOglC 



13 



Gwelwn mor addwynywrhyddid-'~-- , n crefydd 
Fo cryfach mewnbywyd, 
Ac i'n hìaith hyéaith hefyd 
Iésin y b'o oes y byd. 

Fn plith bendithfo'n ben, duwiofcleb, 

Diwaelder ei helfen, 
Fn ilwyddo 'mhob dull addien, 



Vfj\ ECHREUAD y brâd mewn bro— lonyddoí 
J .'N nydd y Brenin tago, 
Fu gormestaid diriaid o 
; Babyddiorí, îiëb eu boddió! 

Dyfnion ddichellióii <och oeíd) — y dynion 
Er's deunaw o Fisoedd^ 
Chwythu, bygylu ar goedd 
Yn íarwawl faith niferòedd. 

Eu dichell brwd du ochi,— Uu eiddig, 
Oedd lladd a dyfrodi, 



Gwir ìawn, ein goreuon ni. 

Catesby, a Per«ÿ,'hap oer-sain, un fryd, 

Fu 'n fradwyr drwg milain, 
I ledu gwg trwy 'n gwlâd ga», 
A llawn-deg senédd Llundain. 

O'u plaid, bu diriajd yn darwain_beunydd 
I boeni 'r fro urddain : 
Brad o frad, brad i Frydain, 
Yswyr oUiuasai 'r rhai'n. 



A dim mwy onid Amen; - 



Llwyd. 



ERAILL, 



Gan Daýydd ab Ioan, Lian^collen. 




Digitized by Google 



Guy Ffawee*, un eìddtg a ffol q«dd elyn, 

O ddu-loes uffernol, « 
Bradwr hen, mewn brÿd di r'ol, 
Fr 'neiniawg had Brenhinol. 

D'ai a Llusern dywell ysol eg lur, 

Tán ffaglau brwmstanol, 

A'i ufel ia» aflesol, - 

Truan Wr, ni's ẅöai *n oi. 

Eu dichell drwý hynod achos gwiw làn 

Ragluniaeth wnae 'mddangos : 

Arnynt bu chwithig hhvnos, 

Aeth yn awr yn eitha' uos !!! ^ 

Tri deuddeg (nid tro dyddan)-- — barilaid 
(Bu reolaeth aflan) / 
O arwaf, heil gyflafan, 
Bylor du, i k>ì 'r bobl ar dân. 

Er Addaf ni wna^A arwyddo — ei fath 
Hyd fyth na foed ettQ: 
Ni chad un brad o feẃn bro 
Niwl addoer y* ail iddo ! 

Brâd, hynoddoriad, ystyriwn, du nych, 

Bràd dau wyneb, gwelwn, 
Brâd Iiewod, a Seirph, od sŵn, 
Bràd annoetll brwd p annwn. 

Llawn deu-caiiCmeddant i ini,- — a dèu-naw, 
Dyoa sy o flwyddi, 
Bu jgwyneb Duw, heb gynni, 
Yn dal nawdd i'n cenedl ni. 



Digitized by Google 



15 

j' ERAILL, 
Gan Robert Owe*,' Dinbych. 



TT\AN gafodd Iago 'r goron, yn ottilwfr 

Meddyliai 't Pabyddion ? 
Mai cynnai eu hamcanion 
^ Fyddai, o hyd, fiyd ei fron. 

„Ond ef ni fynai y grefydd hòno, 

Na'i ohynnal, ddoeth lywydd; 
, Ac o les ftr Eglwysydd, 
E roea bob ewyllys rydd. 

Ac yn hyn rhyw gynhenan — gelynol 
Ga'i lenwi 'u meddyliau ; 
Iiuntent frâd, ogwyddiad gau, 
A ro'e wastraff i'w rhwystrau. 

Fr bwriail anfad a hyll, — y mawrion 
. Gymerynt ystefyll 
Dan y sénedd ddì hedd hwyl, 
I'w gorchwyl euog erchyll. 

O fôr hwylient farilau, — bedwar naw, 

bowdr i wneud bradau, 
Hwn oedd yn y celioedd cau, 

1 aros dydd blinderau. 

Eu dieáig fwriad aflan — (ni wyddai 
'R seneddwyr eu hamcan) 
Oedd eu difa 'n ddig anian ; 
Bwríad tra dwys, brad trwy dân. 

Caiesby a Piercy, heb hedd, — Grant, Rocüwood, 
Geirwon, tragwyljt duedd, 
Gwy Fawkes, Rigby, wýr di wedd, 
Wright, Trethan, yrai 'r trawsedd. 



Digitized by Google 



16 



Ond dyloi Piercy fu'r pwys — mawr iddynt, 
Am roddi arch dradwys, 
Rhag oam i ryw wr cymwys, 
Dyhuddai'r heil ddicheB ddwys. 

E ddygwyd i ẃydd Iago — yr anneroh . 



Erlyniwyd i'w creulonedd;— a gweiwyd 
Gwaith galon y senedd; 
Cafwyd hyd, er hyrryd hedd, 
IV dichell ddechreu Dachwedd. 

'Eu jûomi megis Haman, — a gawaant, 
Am geisio 'r gyflafan; 
Troe 'n oddaith tra aniaiddan, 
A diwedd rhyfedd i'w rhàn. 

Boed Sior, etifedd coron— — hen Frydain, 
Heb frad na gelynion ; 
A chroes î fwiiad brad bron, 
Fr eithaf, y bo'r Brython. 



TRBFRIW: ARí/RAPPEDÍG GÂN J. JONES. 



A yrai hwnw iddo ; 
Yr enwog deyrn roe yno 
Orchymyn i'w erlyn o. 




— 




DIWEDD. 



Digitized by 



Google 



Digitized by Google 



Digitized by Google 



Digitized by Google 



Digitized by Google 



